Pasusuri sa Pelikulang 


N Ng AN MG 
| NG 
NG 1 YAN 
Kr N 


Alamat ng Lawin 
BA 
Ipinasa ni: 
Andes, James Russel L. 


I: Mga Tauhan at ang kanilang Ginagampanan 


Lawin - isang makapangyarihang lawin na sinasabing nagtataglay ng mahiwagang 
kapangyarihan at iginagalang ng mga katutubo bilang kanilang tagapagtanggol. Sa pelikula, 
si Lawin ay inilalarawan bilang isang kaalyado ng protagonista, si Gardo at tinutulungan siya 
sa kanyang paghahanap upang talunin ang pangunahing antagonist ng pelikula, si Don 
Ramon, na naghahanap upang pahirapan ang mga tao at sakupin ang kanilang lupain. 


Kokoy - isa sa mga henchmen ng pangunahing antagonist ng pelikula, si Don Ramon. Siya ay 
isang dalubhasang mandirigma at tinulungan si Don Ramon sa kanyang mga pagsisikap na 
pahirapan ang mga tao at sakupin ang kanilang lupain. Si Kokoy ay inilalarawan bilang isang 
matalino at walang-pagkamatay na karakter na handang gawin ang anumang kinakailangan 
upang makamit ang kanyang mga layunin. Sa buong pelikula, si Kokoy ay nagsisilbing isang 
foil sa protagonista, si Gardo, at nakikibahagi sa maraming mga eksena ng labanan sa kanya. 
Siya ay inilalarawan bilang isang kahanga-hangang kalaban na nagbubuga ng isang 
makabuluhang balita kay Gardo at sa kanyang mga kaalyado. 


Camila - ang interes sa pag-ibig ng protagonista, si Gardo, Siya ay isang babae mula sa isang 
mayamang pamilya na sangkot sa salungatan sa pagitan ni Gordon at ng pangunahing 
antagonist ng pelikula, si Don Ramon. Sa buong pelikula, sinusuportahan ni Camila si Gardo 
sa kanyang paghahanap upang talunin si Don Ramon at iligtas ang kanilang lupain mula sa 
paniniil. 


Pepe - isang miyembro ng grupo ng mga rebelde na sumasalungat sa mapang-api na 
pamamahala ni Don Ramon, ang pangunahing antagonist ng pelikula. Siya ay isa sa 
pinakamalapit na kaalyado ni Gardo, ang protagonista ng pelikula, at sinamahan siya sa 
kanyang paglalakbay upang talunin si Don Ramon at ibalik ang kapayapaan sa lupain. Si 
Pepe ay inilalarawan bilang isang dalubhasang mandirigma at ipinakita na marunong sa isang 
tabak. Inilalarawan din siya bilang isang tapat at matapang na kaibigan kay Gardo, handang 
ipagsapalaran ang kanyang buhay upang maprotektahan siya at ipaglaban ang kanilang 
hangarin. 


Kulas - isang dalubhasang mandirigma at miyembro ng isang pangkat ng mga rebelde na 
sumasalungat sa mapang-api na pamamahala ni Don Ramon (na ginampanan ni Eddie 
Garcia), ang pangunahing antagonist ng pelikula. Si Kulas ay isa sa pinakamalapit na 
kaalyado ni Gardo (na ginampanan ni Fernando Poe Jr.), ang protagonista ng pelikula, at 
sinamahan siya sa kanyang paglalakbay upang talunin si Don Ramon at ibalik ang 
kapayapaan sa lupain. Sa buong pelikula, Nagbibigay si Kulas ng komiks na kaginhawahan 
sa kanyang mga nakakatawang komento at mga biro, at inilalarawan bilang isang tapat at 
matapang na kaibigan kay Gardo. Bihasa rin siya sa hand-to-hand combat at kayang hawakan 
ang sarili laban sa mga sundalo ni Don Ramon. Sa huli, si Kulas ay may mahalagang papel sa 
huling labanan laban kay Don Ramon, na tumutulong upang baguhin ang pag-aalsa sa pabor 
ni Gardo at ng mga rebelde. 


Apo Ermitanyo - isang matalinong matandang lalaki na nagsisilbing mentor kay Gordon, ang 
protagonista. Siya ay isang hermit na nakatira sa mga bundok at nagtataglay ng kaalaman sa 
kasaysayan at magic ng lupain. Sa buong pelikula, si Apo Ermitanyo ay nagsisilbing isang 
mapagkukunan ng patnubay at inspirasyon para kay Gardo. Nagbibigay siya ng payo at 
karunungan upang matulungan si Gardo sa kanyang paglalakbay, at inilalarawan bilang isang 
mabait at mahabagin na karakter na nagmamalasakit nang malalim sa mga tao at sa lupain. 


II. Buod ng Pelikula 


Ang “Alamat ng Lawin” ay isang pelikulang fantasy swashbuckler na ginawa ni 
Fernando Poe Jr. Ang kwento ay tungkol sa isang kathang isip na kaharian na pinamumunuan 
ng malupit at mapang api na si Don Ramon. Sinusundan ng pelikula ang kwento ni Gardo, 
isang mandirigmang rebelde na nagnanais na pabagsakin si Don Ramon at ibalik ang 
katarungan sa lupain. Kasama ni Gardo ang kanyang mga tapat na kaibigan na nagtutulungan 
upang labanan ang mga sundalo ni Don Ramon at mabangis na nilalang sa kaharian. Sa dulo, 
nagtagumpay si Gardo at ang kanyang mga kaibigan na nagtagumpay at ibinalik ang 
kapayapaan sa lupain. 


TIL. Paksa at tungkol saan ang Pelikula 

Ang pangunahing tema ng" Ang Alamat ng Lawin " ay ang pakikibaka para sa 
katarungan at kalayaan laban sa paniniil at paniniil. Ang pelikula ay nakasentro sa isang 
grupo ng mga rebelde na nakipaglaban laban sa korap at mapang-api na kolonyal na 
pamahalaan ng Espanya, na pinangunahan ng karakter ni Lawin (na ginampanan ni Fernando 
Poe Jr.). 


Sa buong pelikula, si Lawin at ang kanyang mga kasamahan ay nakaharap sa maraming mga 
hamon at hadlang habang nakikipaglaban sila para sa mga karapatan ng mga hinahamak at 
marginalized na tao sa kanilang lupain. Sa daan, nakatagpo din sila ng mga mahiwagang 
nilalang at mistikong elemento na nagdaragdag sa kamangha-manghang kalikasan ng kwento. 


Ang tema ng pelikula ng paglaban at pagrerebelde laban sa kawalang-katarungan ay isang 
paulit-ulit na tema sa maraming mga pelikulang Pilipino, at ang "Ang Alamat ng Lawin" ay 
walang pagbubukod. Nagsisilbi itong isang malakas na paalala ng kahalagahan ng 
pakikipaglaban para sa mga paniniwala ng isang tao at paninindigan laban sa pang-aapi at 
paniniil. 


IV. Terminolohiya 


Narito ang ilan sa mga terminolohiyang ginamit sa "ang Alamat ng Lawin": 


Pang ang pangunahing karakter, isang bihasang manlalaban at pinuno ng isang 
awin 
rebeldeng grupo. 
Apo Ermitanyo isang matandang ermitanyo na nagtataglay ng mahiwagang 
kapangyarihan at tumulong kay Lawin sa kanyang pakikipagsapalaran. 


Kulataba isang kulambo na ginagamit ni Lawin upang itago ang kanyang 
pagkakakilanlan at protektahan ang kanyang sarili mula sa mga kaaway. 


Tagapagligtas | ang titulong ibinigay kay Lawin bilang tagapagligtas ng bayan. 


Baril ng Bayan isang makapangyarihang sandata na ginamit ni Lawin at ng kanyang 
mga kaalyado upang labanan ang tiwaling pamahalaan. 
isang gawa-gawa na nilalang sa alamat ng Pilipinas na maaaring 
Manananggal paghiwalayin ang itaas na katawan nito mula sa ibabang bahagi ng 
katawan at lumipad. 


isang pinuno ng isang pamayanan o tribo 
Pintados isang pangkat ng mga mandirigma na nagpinta ng kanilang mga katawan 
na may masalimuot na disenyo. 
Diwata isang uri ng supernatural na nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas na 
katulad ng mga diwata o nymph. 


V. Gintong Aral na Matutunan 


isang tradisyunal na espada na ginagamit ng mga mandirigmang 
Pilipino. 


Ang "Ang Alamat ng Lawin" ay may ilang mga aralin na matututunan: 


Ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay binibigyang diin din habang si Lawin ay 
bumubuo ng isang alyansa sa isang pangkat ng mga tao na nagbahagi ng kanyang pangitain at 
nakipaglaban sa tabi niya. Nagawa nilang makamit ang kanilang mga layunin dahil nag 
tutulungan sila bilang isang koponan. Ang halaga ng katapatan ay maliwanag din dahil ang 
mga tagasunod ni Lawin ay nanatiling tapat sa kanya at sa kanyang dahilan, kahit na sa harap 
ng panganib at kahirapan. Ang kahalagahan ng kababaang-loob ay naka-highlight din habang 
si Lawin ay nanatiling mapagpakumbaba at hindi humingi ng personal na katanyagan sa 
kabila ng kanyang mga kasanayan at kakayahan. Nakatuon siya sa paglilingkod sa kanyang 
mga tao at pagprotekta sa kanilang mga karapatan. Ang pangangailangan para sa sakripisyo 
ay binibigyang diin din dahil si Lawin at ang kanyang grupo ay handang magsakripisyo at 
ilagay ang kanilang buhay sa linya para sa kapakanan ng kanilang mga layunin. 


Sa kabuuan, nagtataguyod ng mga halaga tulad ng lakas ng loob, katapangan, pagkakaisa, at 
walang pag-iimbot, na lahat ay mahalaga sa pagkamit ng positibong pagbabago at pag-unlad 
sa lipunan. 

VI. Ang iyong Reaksyon, Komento o Suhestyon sa Pelikula 


Napakagandang paglalarawan ng pelikula at kung paano ito nakakatulong sa 
pagbibigay ng mga pananaw sa kasaysayan ng Pilipinas at sa mga halagang Pilipino. Ang 
mga aktibidad na maaaring gawin pagkatapos mapanood ang pelikula ay napaka-angkop at 
makabuluhan para sa mga mag-aaral na nais lalo pang malaman ang kasaysayan ng Pilipinas 
at ang mga pangunahing halaga ng mga Pilipino. 

Ang pagsulat ng sanaysay ay isang mahusay na paraan upang maipakita ang kakayahang 
mag-analisa at mag-ugnay ng mga kaisipan ng mga mag-aaral. Ang pananaliksik sa 
makasaysayang background ng rebolusyon ng Pilipinas laban sa kolonisasyon ng Espanya ay 
maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa konteksto ng pelikula at ang mga 
alamat na may kaugnayan sa pangkasaysayan ng Pilipinas. 

"Ang Alamat ng Lawin" ay hindi lamang nagpapakita ng mga kasanayan sa pag-aaral at 
pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas, ngunit nagbibigay rin ng mga oportunidad para sa 
mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagsulat, pagsasalita, at 
pagsusuri ng mga kaisipan. 


